
Ar y Dôn .—“ Purwen’ 


l 

CAN SYL WEDDÖL 

O WAITH Y 

PARCH. BENJAMIN FRANCIS; 

fri Pheniil cjan y Tri Brawd, ar eu àymadawiad a’u giìydd 
Yn Merthyr TydfiL—ynghyda 

CHA]V JDUUWIOI., 

TN CYNWYS 

Hunan ymho&d y Pererin; a hefyd Cyflwr dedwydd y Duwiol 
a thruenus gyflwr yr Anuwdol. 

CAH lOAN GWiLYM. 


î Pan oeddwn ar ryw nosw'aith, yn y gwydd, &c. 

Yn gweithio ’nghreffib trwy draffërth, yn y g^wydd, 
Meddyliais ynwyf f hunan, nas gwyddwn pâ niof fuan 
Gorfyddai i fy amcan, yn y gwydd, &c. . 

Lwyr cefn ado’r cyfau, yn y gwydd. 

2 ’Ewyf beunydd yn ymboeni, yny byd, &c., 

Yn unig heb rieni, yn y byd; 

Pel ’derin wedi’i daro o’i nyth, i fyn’d lle niyno, 

Neu alltud fai’n ymdeithio. yn y byd, &c^ 

O dŷ heb le i dario, yn y byd. 

^ Mae ’nhad a mam yn gorwedd, yn y bedd, &c. 
ffleb flino er’s llawer blynedd, yn y bedd, 

Er bod mewn byd annyddan, ’run w'edd.ag ’rwy íy hunan, 
Yn holloly maent alian, yn y bedd, &c. 

Lle nad oes poen na griddfan, yn y bedd. 

4 Yr wy’n gobeithio eto, draw i’r bedd, &c. 

Y cawn gyíarfod yno, draw i’r bedd, 

A byw raewn perffaith w'ynfyd yn mynwes fy anwylyd, 
Lle nad oes unrhŷw adfyd, draw ,i’r bedd, &c. 

Ond llwyr anghofio gofid, draw i’r bedd. 

5 Ac yn y bedd caf orphwys, yn ddiboen. &c. 

A’m hlliaid yn Mharadwys, yn ddiboen, 

Caf ganu uwchlaw galar, yn llyín iawn fy llafar, 

Yn mhlith y seintiau hawddgar, yn ddiboeii; &c. 

Os Duw rydd j mí’r ffatar, yn ddiboen. 




t Matì Duw yii gwerd y g-wuelaf, ar bobpryd, èc, 

Gall godi a gwella’r gwíinaf, ar bob pryd, 

Mae eí yh Dad, inae’n addo. i fab neu feréh a’i ceisi©, 

Ehoed pawb eu gofal arno, ar bob pryd, ŵc, 

Cyflawna’r hyn addawo, ŵf bob pryd. 

7 Ain hyn gadawaf ganu, ar íyr dro, &c. 

I fyn’d o’m gwisg i gysgu, ar fyr dro, 

Os gofyn neb trwŷ’r gwledydd un pryd pwy oedd y prydydá 
Mab sydi yn dysgwyl beuiiydd, ar fyr dro, &c. 

. Cael nef a daear newydd, ar fyr dro. 


Ös y’m nfn gorfod mado, f’ anwyl fr.aw(l, &e. 
Mae gobaith ewrddyd eto, í’ anwyl frawd, 

Yr Arglwydd a’cb dyluno, ac a’ch llwyr fendithio 
A’i ddelw a’ch addurno, f’ anwyl frawd. &c. 

A byddwcli ífyddlon iddo, f anwyl frawd, 


D.iNiísr. Fîîancìs. 


9 Mor addas yw’ch dymuniad, f’ anwyl frawd, &c 
A dardd o gywir gariad, f anwyl frawd, 

Er ’madael yn alarus, eawn gwrdd yn orfoleddu 
Mewn cyflwr rawy cysurus, f anwyl frawd, &c. 
I loli Duw yu felus, f’ aawyl frawd, Ks' 

10 Mor hardd yw’eh ymadawiad, frodyr cu, &c. 

0 fynwes gynes ganiad, frodyr cu, ^ 

Ar dori calon dirion, yr eitha f’af» hiîeithlon, 
Gwir gariad dyina goroa, frodyr cu, &c. 

Pob dyben onest union, frodyr cu. 


11 Fan oeddwn ar ddiwedydd, gyda in gwaitii, &d. 

A’m golwgary gwledydd, gj-da’ra gwaith. . 
Medílyîiais liyn yn fuad, mae darfod w-nelai’r cÿfan, 

Y ddaear a’r dyfnfor liyâari, gyda’m gwaith, &c. 

Ac felly & fy Imuan, gyda’m gwaith. 

12 Ee ddaeth i’m meddwl prlMÌdlon, am y bedd, &c; 

( orphwvs ar fy nghalon, am y líeiid, 

Lle bydiiaf 11 a phob d,yn yn gorfod myn’d inhen grony 
-.í orwedd yno gotyn, yny bcdd,,&c'. 

Dí'os amsêr nas un-dyn, yn y bedd. 

13 Y cwestiwn ddylai’n gwbwl, cyu y bedd, &c. 

I’w chẅilío’n llwyr trwy’r ineddwl, cyn y bedd, 

A ydyw’r cyfhewidiad yn gyflawn yn yr enaid, '. 

0 wir ysbrydpl blaniad, cyn y bedd, &c. 

. Ar ddedw’n aífwyl gèidwad, cyn y bcdd. 



14 Mae rliai a ga'tld y {îaíV,.dra,w i’r bedd, &c. 

Líwch cyraedìi poen a bünder, draw i’r bedd, 

Yn seinio mwyn Hosanna i’r Oen íh ar Galtaria,. 
Heb ddeigryn ar eu gruddia’j draw i’r bedd, &c. 

Fe ddarfu’u iiol] gystuddia’, draw i’r bedd. 

15 ’Does neb o fewn eu cwmpni, drau'^ i’r bedd, &c. 

Yn trigo all eu drygu, draw i’r bedd, 

Heb elyn ìjIhî dau-wyneb, i eithaf trag’wyddoldeb, 
Ond cariad yn ei burdeb, draw i’r bedd, &c. 

A phawb mewn unôl undeb, draw i’r bedd. 


■16 Hyn ddylai fod yn (•yn y bedd. &c. 

Yn nihawb o eppii Adda. cyu V bedd, 

’N enwedig rhai sy a {iiu-otî’es-o fewn i’r eglwys gyi 
I harddu’r wisg briodits. bedc!. &c. 

A gadael llwybrau Su(Mŵs, byn y b('‘dd. 

17 Pob Ilygaid a gaiff weled, ddydd y fanT*'*éy£ ^ 

-Ar adílfwyn lesu’n dyíbd, ddydd y fars, ^ 

I hol ei berlau gwerthfawr fu’n gorwedd yn y ddaes 
Yn ngliudd dros amser diríawr,"<idyd(f y íarn, &c.. 
Ac yna bydd e’n glodlawr, ddydd y farn. 

18 iPe fydd gwahan trag’wyddol, ’nbl y farn, &c. 
îfid cyiiiýsg fydd y bobl, ’ noi yfarn: 

"Fo dd Veâ*y îíreniir tìrion, dewch bawb o’m gwcisii 
inewn i’r dpyrnas wiwloh, ’noí y íarn; &c. 

I wisgo’a auraidd goron,’imlÇ fiirn. 

'Î9 Ewclryniaith rai anuwioi, dyma%' farn, &tì. 
Wrthodod'd alwad rasoi, dymâ’r farn, 

Mi tnm yn boren godi, a rnyn’d yn'hwyr i gysgu, 
Yn líynyg iecliyd i chwi, dyrna’r Ííirn, &c. 

Trẃy’m gwcision yn pregethu, daethy fani. 

20 ’Hoedd pob petli geny’n barod. cyn y íarn, &e. 

Ee ddaríu i chwitíiau wrthod, cyn y farn, 

Aeth un i’w faes a’i íarehnan,, a’h IiaIlVi yeh a’i arr 
A’r trydydd gwraig atiynad, cyn y farn, l’C, 

'Gan ddweiid nis gallaf dclwad, «yn y farn. 

21 Des'/ch bawb sy’n rheddu amser, deweh nicwn pryci 
Cyn byddo’n rhy ddiweddar, deweìi mewn pryd, 
Mae’r nos yn dyfod weithian ar bawb .sy’n caru her 




22 Os gofyfî neb yn un inan, yn y byd, 

Pwy ro’es y geiriau allan, yn y byd, 

Gwr sy’n dymuno o’i galon gwir Iwyddiant i blant 
Ac ar Efengyl dirion, yn y byd, ÿc. 

I Iwyr ddychwelyd dynion^ yn y byd. 

2.'î Er vma weithiau ymado, cyn b’o hir, ÿc. 

Davv’r seintiau ’nghyd yn gryno, cyn b’o hir* di 
Dewch frodyr’, dewch yn llawen, cawn gwrdd tu dr 
Yn ddisglaer fel yr haulwen, cyn b’o hi_r, ÿc. 

Heb ’raadael byth drachefen, cyn L’o hir. 

24 Bydd kiwen f’ enaid gwirion, cyn b’o hir, ^c. 
Cai'codio raynydd Sion, cyn b’ohir, 

Tra'f^wydâol gariad sy yöo fel afon fawr yn llifo, 
Açjfyr caf noâo ynddo, cyn b’o hir, ^c. 

’Mîilith iniloedd yn dyscjej^o, cyn b’o hir. 

Is Oaf hedeg uwch#urfaten, "éyn bo hir,'á'C. 

Dan llawen, cyn bo hir* 

‘hanwylyd. ac enaid hwylus hefyd, 
GSfoIi’n nhir y bywyd, cyn bo hir, ÿc. 

Dros drag’wydddìdeb hyfryd; cyn bo hir. 

20 Caf yna by§i ryfeddu, cyn T)o hir, ^o. 

■ Yn mhlith rhyw hardd gwmpeini, cyn bo hir, 

Y cariad mawr trag’wyddol, a ddarfu gynt fy ethol 
I fod yn un o’i bobol, cyn bo hir, ÿc., 

Caf yno byth ei ganmol, cyn bo Mr. 

27 AYrth weled boreu’u dyfot, cyn bo lŷr, ^c, 

Caf gwrdd a’m hadwy] Briod, cyn bo hir, 

Mae nghalon yn dyeithro, a’r byd ag oll sydd yndd( 
Ag arnaf chwant yraado, cyn bo hir, ÿc. 

F'addíedu íyned ato, cyn bo hir. 

27 Mae arnaf eisieu beunydd, cyn fy medd, ÿc. 

Gael gafael ar wir grefydd, cyn fy raedd, 

Cael sicrwydd y cyfamod, a’r gwaed sy’n golchi iiecl 
I glirio fy nghydyybod, cyn fy medd, ÿc. 

O gwna fi’n beraidd barod, cyn fy medd. 


